


ár 











Er; 





fluttar við úlför 


Pjeturs Guðmundssonar, 


bónda á Engey, 


og 


Ólafar Snorradóttur, 


konu hans. 





að tilhlutun og á kostnað erfingjanna. 


Reykjavík. 
Prentatar í prentsmiðju Íslands hjá E. þórðarsyni 
1854. 


á rr 


161022bin #94 





SR 


I 


RÆÐUR, 


fluttar við jarðarför 


Pjeturs Guðmundssonar 


28. d. októbermánaðar 1852. 


—— — 








1. Húskveðja, 


flutt af 


herra biskupi H.G. Thordersen, 
ridd. af dbr. og dannebrogsm. 


Náð og friður af guði vorum föður sje með öllum hjer ná- 
lægum, sem elska drottin vorn Jesúm Krist. 


Hvílíkur atburður hjer hafi orðið, þarf eg eng- 
um að segja; það sannaðist hjer, sem ritningin 
segir: „Áður en kvöldið kemur, getur hafa breytzt 
frá því, sem var um morguninn, og allt þetta 
skeður með skyndi fyrir guði“. Já, vjergetum 
næstum ei annað, en tekið upp aptur þessi orð: 
„Það skeði með skyndi fyrir guði“. Á þetta 
þarf eg ekki að minnast; allir sjá, að vjer nú 
erum staddir í sorgarhúsi, og allir vita tilefni 
sorgar vorrar; því hjer liggur lík sá maður, sem 
ekki einungis var fyrirmaður þeirra, sem búa á 
ey þessari, og faðir mikils afsprengis og ágætra 
niðja, bæði sona og dætra, sem víða hafa út 
dreifzt, og þó mörg búa hjer enn eptir hann, 
heldur var hann að mörgu ágætur og vinsæll 


398L 


6 


meðal vor; allan sinn aldur hafði hann alið í 
þessari sveit, og, þótt hann yrði ei háaldraður 
maður, eru þeir þó orðnir fáir hjer eptir, sem 
muni til hans, er hann var á æskuárum. Eg 
mun vera einn „meðal hinna fáu, sem þekkti 
hann ungan, sem þekkti nákvæmlega bæði hans 
foreldra og könu hans sálugu, 'og þar að auki 
alla hina heldri menn, sem þá voru uppi í þess- 
ari sveit, og gátu sjer góðan orðstir; þess vegna 
er eg hjer kominn, og get ei orða bandizt, er 
eg í endurminningarinnar skuggsjá lít til fornu 
tímanna, og þeirra ágætismanna, er eg þá þekkti, 
er eg hugsa til æsku minnar og þeirra manna, 
er eg þá kynntist við; allur fjöldinn þeirra er 
mjer horfinn, en nú er eg hingað kominn, til 
að Kveðja þann, sem seinastur er hjer skilinn 
við æskuvina minna. Að vísu er ekki sá ásetn- 
ingur minn, að lýsa æfi hins sæla framliðna; 
það ætla eg öðrum; þó má eg segja það, sem 
eg fyrir aldurssákir man betur en aðrir, að á 
hans dögum var sá enginn æskumaður á þessu 
nesi í bændastjett, er talinn væri hans jafningi 
áð dugnaði til lands eður sjávar, og var það þó 
enn méira Í varið, áð ei var síður tekið til kurt- 
€ysi, siðsemi og manngæzku hans, og er mjer 
enn í æskuminni, að aldrei heyrði eg nokkurn 
mann annað mæla, enda sýndi þetta sig í því, 
er hann hlaut þann kvennkóst, sem eg óhrædd- 


2 


ur fullyrði að þá var beztur hjer í sveit, og þó 


7 


lengta væri leitað, og.er þaðan kominn mikill 
og fagur ættleggur, sem nú með Davíð getur 
sagt: „Faðir minn og móðir mín yfirgáfu mig, 
en þú drottinn ert með mjer“. Já, svo hverfa 
burtu vinir vorir í þessum heimi, óg þó stönd- 
um vjer áldrei vinalausir, svo lengi sem vjer 
höldum tryggð við. þann himneska vininn, sem 
elskar sína allt til endans, hann, sem sagði: 
„Sælir eru harmþrungnir, því þeir munu hugg- 
aðir verða“, og: „Allt verður að hneigjast þeim 
til góðs, sem guð elska“. Þið, ræktarsöm börn 
hins framliðna, hafið nú sorg; sú sorg er eptir 
guði, því þið áttuð góðan föður, sem ykkur bar 
í hjarta sínu, og lagði allt sitt fram ykkur til 
menningar; þetta hafið þið öll viðurkennt, og 
þess vegna sýnt honum staðfasta elsku og virð- 
ingu, meðan hann var hjá yður, og með því 
vottað, að þið voruð góð börn góðra foreldra; 
það er því náttúrlegt, að þið syrgið, og 'eg lofa 
guð fyrir það, að þið syrgið; drottinn veit eg 
tala ekki svo, af því eg vilji eður megi mein 
ykkar vita, heldur af því eg veit þessi ykkar 
sorg er guði þóknanleg, og: að hún fyr eður 
seinna mun bera ykkur ávexti fyrir hið eilífa 
lífið, af því eg veit, að þau tár, sem þið fellið, 
eru angurlaus, eru ræktarsöm ástartár, þau tár- 
in, sem guð mun af þerra. Móðirin hefur fyrir 
löngu kvatt, sú hin góða móðirin; nú kveður 
ykkur faðirinn, og þið segið einnig um hann, 


ð 


8 


að hann var góður faðir, og sá himneski faðir- 
inn var svö góður honum og ykkur,:að þið öll 
komuzt til góðrar menningar, áður hann deyði. 
Guð:hefur svo tilsett, að börnin mega sjá á 
bak foreldrum sínum, en þeir deyja sælir, þegar 
börnin blessa þeirra minningu, og geyma hana 
í þakklátum hjörtum. Hjer skiljast vegir; faðir 
og börn kveðjast innbyrðis miklum kærleika; 
guð taki. hinn framliðna til sinnar dýrðar, og 
sleppi aldrei sinni föðurhönd af niðjum hans. 

Lengi hafði hinn framliðni búið á þessari 
eyju, og margir höfðu honum þjónað fyr og 
seinna, og ætíð var hann af öllum elskaður, 
sökum síns einstaka velvilia, góðgirni og jafn- 
lyndis í allri umgengni og viðskiptum; allir þessir 
sakna nú þess manns, sem svo vel og lengi 
hafði ráðið hjer fyrir; virðingarfullur tregi fylgir 
líki. hans, er það verður flutt hjeðan, og eyjan 
sjálf grætur burtför þessa síns kæra sonar; þó 
ber oss að. hlýða guðs boði, og flytja hann í 
reit hans barna, en vjer munum ljetta trega 
vorum með því, að. fylgjast með, og sjá, hvar 
og hvernig hann verður þar lagður. 

Marga vini átti hinn sæli framliðni meðal 
vor, hann, sem ætíð var góðgjarn, blíður, glaður 
og gestrisinn, sem hvern, er til hans kom, 
vildi láta glaðan frá sjer fara, hvort sem hann 
átti að sjer meira eður minna. Vjer hittum 
hann opt, eður komum til hans, og var ætíð 


ð 


295“ 


9 


eins á hann að hitta, og má þetta ei nú vera 
oss minnistætt, er vjer sjáum hann lík, og það 
svo hastarlega, eptir að vjer nýlega höfðum 
sjeð hann með venjulegu fjöri og glaðlyndi? 
Ó, látum oss þetta til hjarta ganga, og gleym- 
um ekki, hversu það er skeð í skyndi fyrir 
guði, svo að það kom fram að kvöldi, er engan 
gat grunað að morgni. Nú sjáum vjer hann 
lík, þennan glaðværa og ástsæla vin allra vor, 
sem eins var lagaður tilað gleðja volduga sem 
vesæla, sem var jafnan velmetinn af æðri sem 
lægri, sem, fyrir sakir hjartagæzku sinnar, 
mannúðleika og. prúðmennsku, var allt til dauða- 
dags einhver vinsælastur maður vor á meðal. 
Allir, sem þekktu hann, eður höfðu átt viðskipti 
við hann, sakna hans nú; því ei hafði hann 
einungis verið öllum góður og hugljúfur, heldur 
hafði og margur maður honum mikið að þakka, 
einkum þeir, sem í bágindum voru staddir, og 
leituðu hans í neyð sinni, og var honum þá 
eiginlegt, að ráðfæra sig fyr við hjartalag sitt en 
efni, og þó blessaði guð hann ætið, svo hann. 
hafði nóg fyrir sig og sína. 

Hann var sóknarmaður minn um tíma, og 
get eg því með sanni borið honum, að hann 
elskaði og virti guðsorð, hans hús og góða 
siði, og mjer var hann æ í orði og verki meðal 
hinna elskulegustu, einn meðal fleiri bræðra, 
sem æfinlega munu verða mjer í minni fyrir 


10 


sakir manndáða og gæzku, bæði við mig og 
aðra. Það gleður mig, að mjer hefur nú gefizt 
færi á, að segja þetta opinberlega, svo að hjarta- 
lag mitt til hins sáluga vinar megi verða aug- 
ljóst; en það gleður mig þó mest, að allir ná- 
lægir, að allir, sem nokkuð þekktu hann, munu 
samsinna mjer, og heiðra hann og útför hans 
með einlægum söknuði, og með þessum hætti 
verður: mjer þessi stund hátíðleg; því eg álit 
engan sóma: meiri en þann, að gráta með grát- 
endum, í sameiginlegum kærleika að fella tár 
við líkkistu eður gröf, sem geymir æruverðar 
leifar góðs og sannkristins manns. 

Eg varast að vera langorður, þótt efnið sje 
nóg; því hvort sem eg færi hjer um fleiri eður 
færri orðum gæti þó ekki niðurstaðan orðið önn- 
ur en sú, að sá, sem hjer liggur lík, var upp- 
byggilegur og góður maður. 

Vertu þá sæll,;þú vinur minnar æsku, sem 
aldrei sleizt trúfesti þína við mig allt til dauða- 
dags? Vertu sæll, sem alla vildir sæla vita, 
sem hvervetna vildir koma fram til góðs, engum 
gjörðir mein, en vildir. gleðja hryggan, og 
endurnæra fátækan bróður, klæða nakinn, metta 
hungraðan, svala þyrstum, hjálpa nauðstöddum. 
Vertu sæll, meðbróðir þessa safnaðar, þú, sem 
gladdist, þegar sagt vartil þín:  „Vjer skulum 
ganga í hús drottins“, þú, sem svo opt sazt á 
bekkjum hinna trúuðu, elskaðir guð og hans 


11 


orð. Vertu sæll, þú blíði mannvinurinn, sem 
af góðum sjóð þíns hjarta fram barst gott, vildir 
öllum vel, og aldrei vissir, hvað hatur var; þú, 
sem með dugnaði stundaðir ekki einungis þitt 
eigið, heldur einnig annara, þó án allrar for- 
dyldar, og án þess að hefja þig yfir aðra með 
því, að gjöra lítið úr bræðrum þínum. Vertu 
sæll, þú starfsami og trúi fjelagsþegn, sem 
vannst Í sveita þíns andlitis, og kenndir mörg- 
um og efnilegum börnum slíkt hið sama, svo 
þau hafa glatt þig í elli þinni, og munu nú, að 
þjer liðnum, við halda minningu þinni í góðum 
heiðri. Vertu sæll, og góður guð gleðji þig eilif- 
lega; hann leiði þigíinn í sitt dýrðarríki, og gefi 
þjer æfinlega samastað hjá þínum áður burtsofn- 
aða reynda og dyggðaríka ektamaka; hann gefi 
þjer æfinlega að gleðjast í sælla anda samfjelagi. 

Vjer skulum því ekki syrgja eins og þeir, 
sem enga von hafa; við ljósbirtu hinnar eilífu 
dýrðar hverfur myrkvi þessara tíma. Þið ræktar- 
söm börn hins framliðna, beygið ykkur undir 
guðs volduga hönd, og viðurkennið, að þessi 
hin volduga höndin er einnig gæzkurík. Sá 
atburður, sem skeði við fráfall ykkar elskaða 
föður, var í fyrstu mjög voveiflegur og hryggi- 
legur, en nú sjáið þið, hversu hinn líknsami 
hefur haft meðaumkun með ykkur, börnum sín- 
um, og með ýmsum hætti dásamlega og ó- 
gleymanlega dregið úr. þeim hörmum, sem í 


ið 


12 


fyrstu sýndust fyrir liggja. Hefjið þvíí sorginni 
augun til himins, og ykkar tár sjeu ei síður 
þakklætis- en sorgar-tár, og þakkið guði, að 
hann hefur gegn um sorgarinnar ský látið skína 
yfir ykkur sól sinnar náðar og miskunar, svo 
að þið sæjuð og þekktuð hann, sem ykkur hefur 
þannig grætt, ekki einungis sem voldugur drott- 
inn, heldur líka sem miskunsamur faðir. Það 
er leyndardómur trúar vorrar, að guðs náð er ei 
minni, en hans máttur. 

Ó, svo huggizt, góðu börn, og gleymið aldrei 
því, að eins og faðirinn er líknsamur, svo er 
drottinn miskunsamur öllum þeim, sem hann 
óttast.. Trúið ætíð á hann, treystið honum, 
elskið hann, þá mun hann miskuna yður. Guð 
blessi yður öll, lífs og liðin. 

Gangið svo nær, þjer, sem þar til eruð 
kvaddir, eg hef ei meir að segja, og flytjið 
burtu þessa kistu, þetta hið síðasta legurúm 
dáins og. heiðraðs ástvinar. Vjer fylgjum með 
helgum og alvarlegum söknuði. Guð blessi 
hús og heimili, þá, sem eptir eru og eptir lifa; 
hann blessi vora göngu til kirkju og grafar; 
hann blessi um fram allt þann framliðna, sem 
vjer nú allir með heitri hjartans bæn felum 
hans eilífu föðurmiskun á hendur, fyrir drottin 
vorn Jesúm Krist, hinn eilifa meðalgangarann 
milli guðs og manna, sem af öllum oss sje æfin- 
lega lofaður af hjarta og munni.. Amen. 





2. Líkræða, 


flutt af 


herra dómkirkjupresti, sjera Á. Johnsen. 


að ber ekki sjaldan við í manna lífi, að þeir 
atburðir bera að höndum, sem oss finnst vjer 
eigum bágt með að skilja, sem oss langar til 
að hefðu farið öðruvísi. Einn slíkur atburður er 
það, sem í þetta skipti hefur kallað oss hjer 
saman Í guðshús, til að veita þessum vora and- 
aða ástvin hina síðustu þjónustu. En þó vjer 
ekki skiljum, hvers vegna drottni hafi þóknazt, 
að kalla hann hjeðan svo óvænt, þá vitum vjer 
samt, að allt, hvað guð gjörir, er gott, og að 
svo miklu hærri sem himininn er jörðunni, eins 
miklu hærri eru guðs vegir, heldur en vorir veg- 
ir, en þó ætíð speki og náð; og þó oss hafi 
langað til, að þetta hefði farið öðruvísi, mundi 
það samt hafa verið betra? mundi þann alvísa 
hafa vantað ráð, þann alvalda mátt, til að láta 
þetta ekki ske, ef hann hefði sjeð það betur 
henta? Vantaði hann þá mátt, vantaði hann þá 
ráð, til að hrífa líf þess ungmennis úr dauðans 
kverkum, sem ásamt vorum framliðna var stadd- 


4 


ur í sömu hættu, og sem hjer, ásamt foreldrum 
og vandamönnum, lofar guðs gæzku fyrir hans 
dásamlegu hjálp og hlíf, af heilum hug biður 
guð, að hjálpa sjer, að helga honum allt sitt líf, 
sem svo bersýnilega gaf honum hjer lífið í ann- 
að sinn; og var það þá ekki líka sem drottinn 
með því, sem hjer er skeð, rjett eptirtakanlega 
hafi viljað setja oss fyrir sjónir, að hann sje 
herra lífsins og dauðans? Vitum vjer ekki líka, 
að ekki einn smáfugl dettur til jarðar án guðs 
vilja? Höfum vjer ekki opt áður sjeð þess á- 
þreifanleg dæmi, er skáldið forðum sagði: 

„Menn vaða í villu og svíma; 

veit enginn neitt um það, 

hvernig, á hverjum tíma, 

eða hvar hann kemur að. 

Einn vegur öllum greiðir 

inngang í heimsins rann ; 

margbreyttar lizt: mjer leiðir 

liggi þó út þaðan“; 
og ættum vjer þá ekki að þegja, og. vorum 
munni ekki að upp ljúka, af því drottinn hefur 
þetta gjört? ættum vjer ekki að temja vorar 
óskir, og í auðmýkt að leggja oss undir guðs 
voldugu hönd, sem. ræður. yfir lífi og dauða, 
einn veit, hvað sjerhverjum og öllum yfir höf- 
uð er fyrir beztu % já, ættum vjer ekki að lofa 
guð fyrir það, að þó honum þóknaðist, svo 
Óvart að gjöra enda á vors framliðna heiðurs- 


15 


verða og uppbyggilega lifi, þá veitti hann samt 
börnum hans, vinum og vandamönnum þá gleði, 
að fá að búa lík þeirra andaða ástvinar til mold- 
ar, að fylgja því til þess síðasta hvíldarstaðar í 
helgum reit, eins og þeirra ræktarfullu sálir 
svo mjög langaði til? Ættum vjer ekki að lofa 
guð fyrir það, að hann samt leyfði oss, að 
veita honum hina síðustu þjónustu, sem vjer 
að vísu gjörum með sorg og söknuði, en sem 
vjer samt svo mjög eptir æsktum, fyrst það 
var vilji guðs, að hann svo brátt skyldi yfir- 
gefa vorar sambúðir, sem hann svo lengi hafði 
verið, og ávallt var, til prýðis og uppbyggingar. 

En áður vjer flytjum hans jarðnesku leifar 
þangað, hvar þeim er búinn staður í helgum 
reit, þá látum oss fyrst stuttlega fara huga yfir 
hans fagra og-uppbyggilega lif. 

Vor framliðni, Pjetur sálugi Guð. 
mundsson, var fæddur í Örfarsey 7. ókt. 
1786. Foreldrar hans voru þau miklu merkis- 
hjón, lögrjettumaður Guðmundur Jónsson: og 
Guðríður Ottadóttir, sem þá bjuggu hjer. Hjá 
þessum foreldrum sínum upp ólst vor framliðni 
fyrst í Örfarsey, og svo í Skildinganesi, þar til 
hann 4. des. 1807 giptist sinni elskuðu konu, 
Ólöfu Snorradóttur. Byrjuðu þau þá búskap í 
Skildinganesi vorið eptir, og þar bjuggu þau, 
þar til þau vorið 1823 fluttust út í Engey, 
hvar þau síðan bjuggu, þar til þessi hans elskaða 


kr 


16 


kona, eptir langvarandi sjúkdómskröm, andaðist 
veturinn 1844, og hann nú fyrir líðugum mánuði 
síðan hjer við skildi; bjó hann að henni and- 
aðri og til dauðadags með yngstu dóttur sinni. 
Hjónaband vors framliðna blessaði guð 11 af- 
kvæmum, hvar af 7 eru lífs, og öll gipt, nema 
þessi eina dóttir hans, sem aldrei skildi við 
hann, fyr en hann nú með dauðanum frá henni 
flutti til átthaga betri. 

Þetta er þá hið helzta, sem mjer er kunn- 
ugt af æfi vors framliðna; er þar af auðsjeð, að 
líf hans, eins og allra annara, var blandað gleði 
og sorg; þá gleði fjekk hann að reyna, að guð 
gaf honum góða foreldra, góða konu, efnileg 
hörn, góða heilsu, nægilega atvinnu; þá sorg 
hafði hann þar á mót, að: hann varð lengi að 
horfa upp á þungt heilsuleysi sinnar elskuðu 
konu, að hann varð að sjá á bak 4 afkvæma 
sinna, og loksins henni, sem með honum hafði 
borið dagsins hita og þunga, auk margvíslegs 
annars andstreymis, sem lífi sjerhvers manns er 
óaðskiljanlega samfara. En þegar lífið er liðið, 
er það minnst vert, hver kjör þess hafa verið; 
hitt er meira vert, hvernig hver einn hefur stað- 
ið í sínum sporum, hverniglífinu hefur verið 
varið; og þori eg þá að vitna til allra þeirra, 
sem hann rjett þekktu, að þeir munu færri, sem 
hafa varið lífinu betur en hann. Því, að eg 
fyrst minnist á það, hver er sá, er ekki viti, 


A 


17 


að vor framliðni var guðhræddur maður, að það 
var hans yndi, að hafa guðsorð um hönd, að 
vitja þess: hússins, hvar guð. hefur sett. minn- 
ingu síns nafns; og eg vil því heldur geta þessa, 
sem þetta nú á dögum sýnist sjaldgæfara: en 
skyldi, en guðhræðslan er þó sú rót, frá hverri 
allt gott hefur sín upptök, eins óg hún líka er 
til allra hluta nytsamleg. Jeg veit að vísu, að 
þetta einkenni er ekki óbrigðult, þar eð þeir 
eru til, sem hafa skyn guðhræðslunnar, en af- 
neita hennar krapti; jeg. veit, að:ekki allir, sem 


segja: „Herra, herra“, munu inn ganga í guðs-- 


víki. En ef nokkur skyldi vera sá, er vildi 
segja þetta við þessar líkbörur, þá svara jeg 
honum hugglaður með þessum drottins orðum: 
„Af þeirra ávöxtum skuluð þjer þekkja þá“; 
og það eru sannarlega ekki vondir ávextir, 
sem það líf hefur borið, sem hjer er til lykta 
leitt. Hinn framliðni var ráðvandur í allri sinni 
hegðun, öllum sínum viðskiptum, og jeg þori 
djarflega að vitna til allra þeirra, sem hann 
þekktu, og einhverju áttu við hann að skipta, 
um það, hvort hann hafi ásælzt nokkurn, eða 
gjört rángt til, heldur ávallt verið hinn rjett- 
sýnasti og sanngjarnasti í öllum viðskiptum. 
Þar sem því miður margir flekka sig þeim synd- 
um, sem jafnvel eru viðbjóður í manna augum, 
þá skal enginn fá því neitað um hann, sem hjer 


liggur lík, að hann hafi verið einhver hinn mesti 
2 


sr 


IS 


heiðurs- og sóma-maður, að hann hafi verið fög- 
ur fyrirmynd í állri siðprýði, svo samvizkusam- 
ur, að hann mátti ekkert: vamm sitt vita. Þar 
sem þeir eru því miður of margir, sem ekkert 
er á:að ætla, engin staðfesta er í, og stjórn- 
laust láta sig hrekja til og frá af sjerhverjum 
meininga-vindblæ, þá var hann ávallt sjálfum 
sjer. íkur, hreinskilinn og einarður, tryggur og 
staðfastur;.og hafði fulla einurð til, að segja 
djarflega meiningu sína, ef svo bar undir; því 
af því hugurinn var svo hreinn, hegðunin svo 
vönduð, þá gat: hann ávallt gengið djarflega að 
öllu: Þar sem margir, eins og postulinn Páll 
um kvartar, lifa í óskikki vor á meðal, sem 
ekkert vinna, en gjöra óþarfa, þá má með sanni 
segja við þessar líkbörur, að hjer hvíli sá, sem 
stundaði sitt eigið, og vann með sínum eigin 
höndum, já, vann einnig þá, á þeim aldri, þeg- 
ar kraptarnir optast eru vanir að vera farnir að 
dvína, höndin að þreytast; vann með afli og á- 
huga; því hann var allttil dauðadags hinn mesti 
fjör- og fylgis-maður, iðju- og erfiðis-maður, enda 
gaf guð honum líka góða heilsu, þvílíkt þol, 
að hann allt til dauðadags var svo hraustur og 
fjörmikill, svo ljettur og lipur á fæti, eins og 
menn á bezta skeiði; hefur efalaust stutt þar að, 
auk reglubundins lifnaðar, hans sífellda jafnað- 
argeð og staðfasta glaðsinni; því hver gat verið 
jafnlyndari en hann, fremur góðglaður og 


19 


skemmtinn, viðfelldnari í viðmóti og allri um- 


gengni? Þar sem margir lifa eptir þeirra girnd- 
um, skeytingarlausir um þá, sem þeim ber að 
annast, þá skal það sagt um hann, sem hjer 
Hggur lík, að hann var hinn ástríkasti, umhyggju= 
samasti maki, hygginn, ráðdéildarsamur  dugn- 
aðarmaður, framsýnn sparsamur húsfaðir, sem 
þannig sá þeim borgið, er honum bar að annast, 
að þeir ekki munu: gleyma, að þakka honum 
þar fyrir í hans gröf; enda blessaði guð hann líka 
nægilegri atvinnu; og var þó ávallt fyrir mörgum 
að sjá, mikil aðsókn, mikil gestrisni, mörgum 
gott gjört.. Þar sem margir leggja litla rækt 
við uppeldi barna sinna, láta þau upp vaxa í 
öllu reiðileysi, og senda þau þannig frá sjer út 
í heiminn, þá skal það. sagt hátt og skýrt um 
þann, sem hjer liggur kaldur nár, að hann upp 
ól börn þau, sem guðs mildi gaf. honun, sem 
hjá honum upp ólust, í aga og umvöndun til 
drottins,.að hann ljet sjer. annt um, að þau ekki 
einungis skyldu nema það, sem þeim gæti orð- 
ið til gagns og prýðis í lífinu, heldur líka venj- 
ast þannig, að þau með aldri yrðu uppbyggileg 
í mannlegum  sambúðum.  Hvílíkur hagleiks- 
maður hann var, hve fljótur og vandvirkur, er 
alkunnugt; mun óhætt að fullyrða, að hann hafi 
verið, ef ekki sá bezti, þá samt einhver hinn 
bezti skipasmiður nú. á seinni tið, og það lag, 


sem hann brúkaði á skipum, tekið öðrum fram; 
át 


2 


20 


er ekki lítið, sem einnig í því tilliti eptir hann 
liggur, og allt til dauðadags. Ekki var þá að 
undra, þó hann af öllum, sem bann þekktu, og 
einhverju áttu við hann að skipta, væri virtur 
og velmetinn, og að enginn hafi svo heyrt 
hans getið, að hann ekki undir eins vissi, að 
hann var einhver merkasti maður í sinni röð. 
Sem vott þess, í hvílíku áliti hann var, má líka 
telja það, að hann þegar á unga aldri var tek- 
inn fyrir meðhjálpara hjer í sókn, eins og hann 
líka lengi var hjer fyrir söng; var hann þetta 
eins eptir það, að hann fluttist til Engeyjar, 
og má þó nærri geta, að það hafi verið næsta 
örðugt, en komið af því, að þeir, sem hlut áttu 
að máli, nauðugir vildu missa slíkan heiðurs- 
mann frá þeim starfa. Nú fyrir nokkrum árum 
var hann líka einn af þeim, sem var kjörinn í 
nefnd þá, sem að konungsboði átti að meta 
allar jarðir hjer í sókn, og mun hann hafa 
starfað að því með þeirri rjettsýni, greind og 
hreinskilni, sem hafði verið einkenni alls hans 
lífs. 

Þvílíkur maður hefur þá hjer yfirgefið vorar 
sambúðir. Ó, von er þá, þó harmur sje á því 
heimili, hvaðan honum nýlega var burtu kippt, 
þó börn hans og barnabörn fylgi honum hrygg 
til grafar, þó hjú hans og fósturbörn, vinir og 
vandamenn sárt harmi missi hans; von er þá, 
þó sjerhver, sem ann þessari sókn, tregi fráfall 


307 


21 


hans, sem var henni og svo lengi hafði verið 
henni til prýðis og uppbyggingar. Og við hvað 
er þá að hugga sig? Við þetta: „Drottinn gaf, 
drottinn tók, lofað sje nafnið drottins“. Ekki 
viljum vjer því mögla yfir því, sem hjer er 
skeð. Drottinn gaf, og hann gaf oss hann 
lengi; en ekki gaf hann oss hann til þess, að 
hann eilíflega skyldi vera hjer. „Þess vegna 
tók hann hann nú, og lofað sje nafnið drottins; 
hann tók hann, til að geyma hann í sælufullri 
návist sinni. Ó, hvílík huggun liggur ekki hjer 
í fólgin; hans dagsverk var langt; hann hafði 
með trúmennsku starfað í drottins vingarði, með 
| samvizkusemi rækt þar verk hans, sem hafði 
| hann þangað sett; nú var hann farinn að þreyt- 
ast, að því komið, að hann gæti ekki lengur 
rækt það, eins og hugur og vilji var til; þess 
| vegna veitti drottinn honum líka hvíld, flutti 
hann úr þessum víngarði í þann himneska, af- 
klæddi hann forgengilegleikarum og íklæddi 
hann óforgengilegleikans eilífa búningi, setti 
| hann við þá iðju, sem aldrei lýir. Þökkum þá 
drottni fyrir hans lausn; ástundum, að standa 
| dyggilega í vorri stöðu, .að fara hjeðan auðugir 
| af góðum verkum; því sá, sem hjer var trúr yfir 
litlu, á von á, á síðan að verða settur yfir mikið. 
Og þjer, hans börn og barnabörn, látið yður 
hugfast, hvílíkan föður og afa þjer hafið átt; 
helg skylda hvílir á yður, að feta í hans fót- 


22 


spor;  þjer eruð runnir af þeim ættum, sem 
lengi hafa verið þessari sókn til sóma og upp- 
byggingar; biðjið guð, að af þessum rótum megi 
enn nú renna mörg fögur blóm; biðjið hann, 
að vernda "og blessa: yðar ættlegg. Og þjer, 
hans vinir og vandamenn og hjú hans, sem 
með elsku og virðingu hjenguð fast við hann, 
og nú með söknuði og trega fylgið honum til 
hans síðasta hvíldarstaðar, hefjið augu yðar frá 
gröf hans; ekki í jarðarinnar skauti, he!dur í 
hæðum, í sælunnar bústöðum, er að leita þeirra 
framliðnu, sem í drottni: deyja; lítið þangað 
trúarinnar og vonarinnar augum, og látið hugg- 
ast. Já, drottinn, hugga þú alla þá, sem 
særðir eru sorgarsári "við fráfall þessa merkis- 
manns; gef landi voru sem flesta bændur hon- 
um líka. 

Og látum oss nú flytja þessar jarðnesku 
leifar í reit guðs barna, og leggja þær við hlið 
hans ástkæra maka; andinn er hjá guði, og 
mun hafa öðlazt þá sælu, sem hreinhjörtuð- 
um er heitin að þessu lífi liðnu.  Vjer sam- 
fögnum því, að hann er leystur undan lífsins 
oki, og biðjum hans og vörn himneska föður, 
að: gefa oss, að lifa þannig, að vjer hughraustir 
og vongóðir fáum beðið þess dags, sem ljómar 
hinu megin: við grafarinnar myrkur á landi 
sælunnar. Og nú, far vel, sæli framliðni! 
verði svefninn þjer vær í skauti þinnar og allra 


249 
23 


vor móður, jarðarinnar. Drottinn blessi þig og 
varðveiti þig; drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir 
þig, og sje þjer náðugur; drottinn upp lypti sínu 
augliti yfir þigs.og gefi þjer frið. Amen. 





24 


3. Grafskript. 





F 


Hjer geymist lík höfðingja dáins 
og mörgum fremra fósturjarðar, 


Pjeturs Guðmundssonar. 


Hann var fæddur 7. október 1786; 
giptur 4. desember 1807, 
dó 22. september 1852; 
11 barna faðir, hvar af 7 lifa eptir hann. 


Fáa muntu finna, 
sem fremri væri 
honum að hjálpsemi 
og hugarsnilli, 

og enn færri, 

sem feta mundu 
eins fótvissir 

til föður himna. 





Þegar að marar bylgjan blá, 
búin með silfurfaldi, 


25 


hefst upp og sígur hafi á 

himinsins undir tjaldi, 

mundum vjer þá ei hugsa! um heim 
hýran, en veilan hverjum þeim, 
hann fyrir vin sem valdi. 


En eins og sól við ægis djúp 
umkringist roðastraumi, 

og sveipast unnar svölum hjúp, 
svífandi? í ölduglaumi, 

eins Pjetur hvarf í hrannarskaut 
hálli frá jarðarlífsins: braut, 

og döprum heimsins draumi. 


Ægis hann huldi brúður blá, 
og byrgði dimmu tjaldi, 

en lík hans aptur landi á 
leiðisins blóma faldi; 

svo hylur drottinn dauðans nótt 
dauðlegra líf, en aptur skjótt 
ljósanna land því valdi. 


B. Gr. 





26 


4. Grafminningarkvæði. 


FI 


Fölnað. laufblað á leiði 
látins mannvinar 


Pjeturs Guðmundssonar 


„frá Engey, 
sem drukknaði 22. dag septembermánaðar 1852. 


Enginn er sá meiður, 
sem ekki fyrnist, 

og loks að földu 
falla hljóti; 

hversu sem mær 

og mikill er, 

verður hann að lúta 
lögum þessum. 


Því eins og vaxtar 
og viðgangs magn 
liggur fólgið 

í frækorni hans, 


þannig annað afi, 
sem ei verður bugað, 
upp leysir hann 
í,efni, sínu. 


Verður það og opt, 
að vindur aflramur 
fellir hann áður 

en fauskur verði, 
svo þótt bjöð skreyti 
með blóma sínum, 
liggur hann flatur, 
fyr en varir. 


TE 


2 


Svo var óg um prúð- 
mennið 

Pjetur Guðmundsson ; 

mörgum sýndist magn 
hans 

mikið vera, 

enda þótt ærin 

áratala 

yfir höfuð hans 

hnigin væri. 


En óvænt atvik 
og ófyrirsjeð 
leyfði honum ekki 
lengri hjerveru; 
hafði þó — opt 

í háska staddur — 
komizt alheill 

úr kröggum sömu. 


Syrgja nú Pjetur 
synir og dætur, 
sókn hans og sveit, 
sýsla og land, 


horfir hússtjórn góð, 
hnípin og döpur, 

á vandstigin hans 
og velgengin spor 


Góðsemi, gjafmildi 


"og greiðvikni, 


atorka, ráðdeild 

og reglusemi, 

snotur 'shilliverk 

í sniðum sínum, 

auðkenndu? hann mörg- 
um 

öðrum framar. 


Og þótt menjar þess 
margar sjáist, 

hver og hvernig 

og hvar hann var, 
þykja mun flestum 
þunnskipaðra 

eptir en áður, 

þó allvel sje. 


Grætur nú góður hvur 
góðfrægan höfðingsmann ; 
af sínum saknaður 

sárast þó verður hann, 


28 


af því að öðrum fremur 
þeim hann til hags og heilla vann. 
Minningin lifi mær 
meðal knjerunna hans, 
og jafnan skreyti skær 
skrúðklæði þessa lands; 
einkunn þá á sjer beri, 
að hann var blómi bændastands. 


Minni hún menn þar á, 
að miklir sjeu? í reynd; 
minningin þeirra þá 
þeigi mun verða leynd, 

af því að af þeim sjálfum 
fyrir hana er brautin beind. 


Dugnaður, þrek og þor, 
það eru kostirner, 
sem fóstur- fjörgyn vor 
fullnasta telur sjer, 

og af sjerhverjum heimtar, 
sem hennar niðji sannur er. 


Ástkæra Íslands þjóð! 
athuga þetta skalt, 
að þitt ættræknisblóð 
ei látir verða kalt; 

en að endurreisn þinni 
stefni jafnan þitt áform allt. 





ll. 


RÆÐUR, 


fittar við jarðarför 


Ólafar Snorradóttur 


24. dag febrúarmánaðar 1844. 


—— par — 








sl 


1.  Húskveðja, 


flutt af þáverandi dómkirkjupresti, 


herra biskupi HM. G. Thordersen, 
ridd. af dbr. og dannebrogsm. 





Vjer erum hjer, elskulegir bræður og vinir, 
saman komnir, til að heiðra útför dáimnar merkis- 
konu, til að tigna hennar minningu, og veita 
henni þá seinustu þjónustu. Það er alvarlegt 
erindi; enginn af oss veit, hve nær aðrir verði kall- 
aðir, til að veita oss þá sömu þjónustu; dauð- 
inn liggur falinn með oss öllum í voru holdi 
og blóði; hve nær hann muni brjótast út, veit 
enginn nema guð, sem talið hefur vora daga. 
Þessi kista liggur nú fyrir sjónum vorum, og 
hvað segir hún oss? Sorglegur er litur hennar, 
og rómur hennar alvarlegur. Að. vísu hefur 
hún ekki mál, nje líkaminn, sem í henni hvílir, 
og þó finnst mjer, sem engin tunga hafi eins 
mikla málsnilld, og sú kista, sem geymir leifar 
æruverðugs manns; um lítinn tíma stendur hún 
mjer fyrir augum, en sem hún hverfur, skilur 
hún mjer eptir þessa hugleiðingu: Kenn þú 
mjer, lifsins og dauðans herra, að það hljóti 


4aT 


32 


enda að hafa um mig, og að mínir lífdagar 
hafa takmark, og eg hlýt frá að hverfa. Sjá 
þú, mínir dagar eru hjá þjer sem þverhandar- 
breidd, og mitt lif er svosem ekki parið fyrir 
þjer; hversu öldungis ekkert eru þó allir 
menn, þeir eð svo athugalausír lifa? Þessi 
hugleiðing má ætið fyrst grípa oss og hertaka, 
hve nær sem vjer sjáum dáins manns kistu. 
En þegar vjer um leið hugsum útí, að dauðleg- 
ar leifar ágætra manna verði í seinasta sinni 
bornar út úr þeim húsum, hvar þeir í lifanda 
lífi höfðu lengi búið og loks dáið með sóma, 
hvar þeir höfðu búið meðal ættingja, vina eður 
vandamanna, þá má oss detta margt fleira í hug, 
bæði um þeirra lífskjör, og hvað þeir eptir skilji, 
og hvernig þeim hafi liðið í þeim húsum, sem. 
þeir verða hafðir út úr, til aldrei að koma inn 
í þau aptur. Það er hátíðlegt augnablik, þegar 
maðurinn er borinn örendur út af dyrum þess 
húss, hvar inni hann hafði lengi búið, við sorg 
og gleði, heilsu og vanheilsu, hvar hann hafði 
drukkið þann lMfsins kaleik, sem sá himneski 
faðir hafði honum „áskenktan. Þannig á úr 
þessum húsum bráðum að út leiðast andvana 
lík æruverðrar merkiskonu, sem guð er miskun- 
samlega búinn að inn leiða í hvíldina með sínu 
fólki, eptir langt líf og langa baráttu: Það er 
kunnugt, hvílíkan kross gúð hafði á hana lagt 
í langvarandi  heilsuleysi, og hve mikið hún 


33 


mátti líða, einkum framan af,. en tók aldrei 
síðan á heilli sjer; en. ems er. og“ kunnugt, 
hversu hún bar þetta allt með óskertri stillingu 
og rósémi, og mátti þetta þó fá því meir á 
hana, sem hún fyrri part cæfinnar hafði verið 
hraust; og því meiri og staklegri sem dugn- 
aður hennar hafði verið, þess þyngri mátti sá 
króss vera, að geta éi stigið á fætur í heil 12 
ár; en þykja þá sinn kostur beztur, er hún gat 
nokkurn veginn af sjer borið. En nú hefar 
hún kvatt þessi hús, hvar hún hafði svo mikið 


og svo lengi liðið, og hún hafði þá greind og 


guðrækni, að þakka drottni fyrir reynsluna, 
því hún vissi, að reynslan verkar þolinmæði, 
að þó sá útvortis maður  hrörni, endurnýjast 
samt dag frá degi sá innri maðurinn, og að í 
gegn um neyð og þrengingar ber oss inn áð 
ganga Í guðsríki. Hennar stríð et nú úti, og 
hún hafði staðið í því eins og hetja; þess vegna 
hefur nú himna - faðirinn gefið henni heilsu 


fyrir vanheilsu, og, í staðinn baráttu, hvild 


með: börnum ríkisins. 

En hún átti ekki einungis margra sörgar- 
daga að minnast. í þessum húsum; guð hafði 
einnig veitt. henni þar marga : gleðistund og 
mikla velgjörninga, í sámbúð við mann sinn 
og hin efnilegustu börn. Mann hafði „guð gefið 
henni góð- og blíð-lyndan, sem með nákvæmni 
og góðsemi vildi ljetta henni hverja byrði, sent 

3 


#09 


34 


hvervetna sýndi, að hann bar fyrir henni virð- 
ingu, og vildi, að hennar sómi væri sem mestur; 
þau höfðu sameiginlega borið hita og þunga 
dagsins um þeirra langa samverutíma. Ekkju- 
maðurinn tregar nú þennan lífsfjelaga sinn, sem 
svo lengi hafði með dugnaði og dyggð, reglu- 
semi og þrifnaði verið hans húsi bæði til upp- 
byggingar og prýði; og að sínu leytinu hefur 
sú sáluga kvatt hann með þakklátsemi og 
þeirri viðurkenningu, að guð hefði gefið henni 
góðan mann og henni hentugan. Hún hefur 
einnig kvatt börn sín, hver hún hafði upp alið 
í góðum siðum, og með stjórnsemi sinni og 
dugnaði og ráðvendni leitt á þann farsældarveg, 
sem þau ganga á. Henni mátti vera það dag- 
legt yndi, þó hún sjálf hefði þungan. kross að 
bera, að sjá og heyra gott af þeim, jafnmörgum 
-og. jáfnefnilegum, einkum eins og þau öll elsk- 
uðu hana og virtu, og trega hana nú verðugum 
harmi. Hún hefur nú kvatt þau, bedið fyrir 
þeim, og gefið þeim sína blessun; og dýrmæt 
er ætíð blessun foreldranna; sú blessun rætist 
á þeim öllum. 

Sú sáluga hefur þannig kvatt sína, og sagt 
skilið svo vel við hinar gleðilegu sem sorglegu 
stundir, er hún lifði í húsi sínu, og guði sjeu 
þess eilífar þakkir, að hann veitti henni margt 
gleðilegt í hennar lífi, og vissulega hefur hún 


af guðræknum anda opt þakkað það honum, frá 


= 


35 


hverjum allar góðar gjafir koma, þegar hún í 
bænum sínum lypti til hans hjarta og huga, 
bæði á angursstundum sínum og endrarnær. 
Þess ber og að geta, áður en hún er hafin 
út af húsum þessum, að hún hafði staðið hjer 
lengi fyrir, sem einhver merkasta húsmóðir, 


stjórnsöm, reglusöm, iðin og þrifin; og þótt hún, 


væri lengi í rúminu, rjeð hún þó ei að. síður, 
enda voru börnin henni til aðstoðar; hún kunni 
vel til stjórnar, og var því framgengt, sem hún 
vildi; með stillingu og alvöru gekk hún að 
öllu, fyrirkonuleg bæði í sjón, framgöngu og 
hegðun. 

Slík merkiskona á nú að hefjast út úr þess- 
um húsum; hún hefur eptir skilið ástvinum 
sínum sína minningu, að vísu sorgum blandna, 
en þó hreina, óspjallaða og æruverðuga, því 
dagfar hennar var stillt, og siðsemi hennar 
skeikaði aldrei. Eyja þessi hefur verið heppin 
að mannvali, og margur ágætur maður hefur 
verið hafinn út af hennar byggðum til guðsbarna 
hvíldar, og nú í þetta skipti sú kona, sem mörg- 
um kostum var prýdd, bæði sálar og líkama; 
en fegin leggst hún í gröf sína og þreytt; guð 
hafði henni sinn kross á herðar lagt, en menn- 
irnir höfðu ljett henni hann að því, sem þeir 
gátu; hún leið í skjóli og skugga ástvina sinna, 
en guð hafði gefið henni marga; sama elskan 


og ræktin, sem hennar gætti inni í húsunum, 
N gs 


4U 


36 


fylgir henni nú út úr húsunum. Góður guð 
blessi í Jesú nafni hana, sem nú verður borin 
út, og hina, sem eptir verða; hann blessi þessi 
hús, og þá alla, sem í þeim eru, og þegar vor 
seinastá útgang að ber, þá gefi guð hann verði 
friðsamlegur og sálahjálplegur. 

Fylgjum svo allir með. velviljuðum hjörtum 
þessum andvana leifum, og heiðrum bæði hennar 
dyggðir og hennar kross, og það stöðuglyndi, 
sem hún þurfti á að halda og guð gaf henni. 
Hyggjum og að því, að enginn veit sína æfina, 
fyr en öll er... Fylgjum allir með alvarlegum 
hugleiðingum um mannlegt hlutfall. 

Gangið nær, góðir bræður; og hefjið út 
þessa líkkistu; vjer viljum flytja hana í helgan 
reit guðs barna, hvar hinir dánu hvíla af öllu 
þeirra erviði. Amen. 





31 


2. Likræða, 


flutt af sama. 


Sæll er sá maður, sem stenzt reynsluna ; því 
þegar búið er að reyna hann, mun hann með- 
taka kórónu lífsins, sem guð hefur þeim heitið, 
er hann elska. Jak.t, 12, 
Sá skilmáli er einsog settur öllum, sem í 
heiminn koma, að þeir skuli verða reyndir, 
einn með þessu, annar með hinu mótinu; og þó 
það stundum fari. leynt, og. svo sýnist, sem 
sumir komist hjá reynslunni, þá er:samt ei sem 
sýnist, en sú verður hvervetna niðurstaðan, að 
allir mega reynast; að vísu ei allir eins, en þó 
víst nokkuð með þeim hætti, sem hverjum mun 
viðkvæmastur, eptir því sem hann er gjörður 
að" lundemi, náttúrufari, og öðrum ástæðum, 
sem eru Samfara lífi hans. . Það sama fær ei 
ásalla, en eitthvað fær á alla, einkum þá, sem 
eitthvað eru að manni. Sá, sem ekkert: bítur 
á,:er líkari skepnu en:manni. Maðurinn hefur 
það um fram dýrin, að hann verður að reynast. 


At 


38 


Nú kann einhver hugsa, að dýrin muni og verða 
fyrir reynslu, einkum þegar illa er farið með 
þau; en þó það sje manninum mikil synd, að 
þjá skepnuna um skör fram, þá er samt öll 
reynsla bundin við meðvitund þá, sem ljóslega 
getur hugleitt sitt ásigkomulag, og líkt því 
saman við annað betra; því sá, sem ei veit af 
neinu betra, sá getur ei reynzt. Þannig vottar 
reynslan um yfirburði mannlegs eðlis. Að 
kvarta yfir reynslunni, væri því sama, sem að 
kvarta yfir því, að vera orðinn maður. Eins og 
hvað annað, sem skaparinn hefur gjört, svo 
rjettlætir líka reynslan sig sjálf; hún er einmitt 
og sjáanlega vottur þess mest áríðandi sann- 
leika í lífinu, að maðurinn er bæði frjáls, og að 
hann líka á að taka framförum. Reynslan væri 
til einkis, ef maðurinn gæti ei tekið henni með 
yfirvegun, og óbundnum vilja, til að sigra hana 
eður stjórna henni, eins og bezt þætti henta; 
og hún væri honum til ógæfu einnar, ef hún 
ei æfði svo krapta hans, að hann við þá æfingu 
og baráttu gæti orðið fullkomnari. Lífið stað- 
festir þann sannleika, að öll framför komi af 
æfingu kraptanna; en öll æfing kraptanna“ er 
reynsla. Þannig er ómögulegt, að maðurinn 
geti lifað samkvæmt ákvörðun sinni, ef hann 
ei reynist. Almenningsdómur segir hið sama; 
því hver er sá, að honum finnist mikið til þeirra 
manna koma, sem hann heldur að lítið eður 


39 


ekkert hafi reynt“. Menn fara ei til þeirra, 
þegar manni liggur á, og menn fela þeim ei 
áríðandi málefni á hendur. Svo er nú öll 
mannsins framför bundin við reynslu; en reynsl- 
an er með ýmsu móti. Sum er með þeim hætti, 
að engum má sýnast of vaxið að taka henni 
og sigra hana, af því hún kemur ekki svo mjög 
í bága við mannsins tilhneigingu eður lundar- 
lag; en svo kemur sú reynslan, sem er ógeð: 
felld holdi og blóði, sem reynir á innra og ytra 
manninn með þeim hætti, sem særir sál og lík- 
ama, án þess menn þykist fá skilið, hvernig 
slíkt geti verið manni til nokkurs gagns, eður 
jafnvel samkvæmt því rjettlæti, eður þeim æðri 
lögum, sem andinn alla jafna segir oss að ekki 
síður stjórni í mannlífinu en í náttúrunni; því 
vjer trúum allir á guðsríki, og þó vjer ei skilj- 
um þess leyndardóma, vitum vjer þó, að því er 
stjórnað með vísdómi og gæzku. Þegar nú 
slíkar reynslur koma fyrir, sem særa vorn innra 
mann, þá sýnir sig bezt, hver kjarkur er í mann- 
inum, og þegar svo stendur á, er honum ekk- 
ert vopn gefið til mótstöðu, annað .en trúin; 
hún ein er það í manninum, sem læknar sundur- 
kramið hjarta. Þá eru og þær reynslur, sem 
fremur snerta líkamann í einum eður öðrum 
veikindum, einkum þeim, sem liggja jafnt á; 
en það er rangt, að tala svo um líkamann, eins 
og hann eigi ekki skylt við sálina. Sálin líður 


fk 


40 


alla jafna með honum, og hún getur líka haft 
mikið. vald yfir. honum. „Svo bélar hug sem 
dug“, segir máltæki; en því má með eins mikl- 
um sannindum. breyta, og::segja: - „Svo bílar 
dug sem hug“; en hugurinn er ei annað en 
kjarkur sálarinnar, þar sem við erviðleika er 
að bita. Þar sem nú þessi reynsla, að eiga 
að búa „við. veikan líkama, og daglega finna 
eins. og dauðans forboða í sjálfum sjer, já, 
næstum því eins og á hverjum degi eiga ein- 
tal við dauðann, þar sem hún, segi eg, kemur 
fyrir í lífinu, þar reynir ei hvað minnst á mann- 
inn; því meðan menn eru heilbrigðir, fá menn 
mörgu, sem sálunni amar, af sjer hrundið, af 
því sál og líkami styðja þar hvort annað; en 
þegar líkamans heilsa er horfin, má heita, að 
sálin beri alla byrðina einsömul; þá ríður á þolin- 
mæðinni, sem helguð sje. af tránni.. Og má ske 
er. engin reynsla, sem.eins leiðir manninn til 
sannra framfara,, eins og þessi, „ef menn taka 
henni með þolinmæði, von og trausti, og þeirri 
trú, að. allt muni þjena manni til góðs, ef menn 
elski guð. 

Þannig ér reynslan. sameinuð lífinu, og 
verður að vera það, til þess að lífið nái sínum 
tilgangi, sem er. framförin; en svo má ei 
gleymast, að. það, sem jeg kalla framför, er 
mest bundið við sálina, við innra manninn, við 
helgupina og fríðinn, svo að rætist þetta orð 


41 


drottins: „Sælir eru harmþrungnir; því þeir 
munu huggaðir verða“, í hverjum orðum sú mein- 
ing liggur fólgin, að sannur friður fáist ei án bar- 
áttu, og“ sönn, endurnærandi óg svalandi huggun 
ei án sorgar, að: allt, sem lífið á æðst og bezt, 
fáist ekki án reynslu. Þess vegna ljet guð reynsl- 
una vera lifinu samfara, af því einungis fýrir hana 


Af 


og gegn um hana nást lífsins dýrmætustu gæði,, 


og þá verða auðskilin þessi orð: „Í gegn vm 
neyð og þrengingar ber oss inn að ganga á 
guðsróki“. 

En svo almenn sem reynslan er, óumflýjan- 
leg og áríðandi, svo er þó allur munurinn, 
hvernig menn taka henni, og ei vinnur: hún 
jafnt á alla; ei bætir hún alla jafnt, ekki: lag- 
færir eður fullkomnar hún alla jafnt; og fáir 
ná því, sem eg tel æðst í lífinu, sem er helgun 
og friður; en: þetta næst ei með öðru móti en 
því, að maðurinn í sannri þolinmæði lítillækki 
sig undir drottins voldugu hönd, og sannast 
svo einnig hjer þetta orð:  „Zétillátum gefur 
guð náð“. . Þar undir er nú allt komið, að 
vjer lærum að taka reynslunni rjett, og því 
segir líka texti vor: „Sæll er sá maður, sem 
stenst reynsluna“, þ. e. sá maður, sem tekur 
henni eins og vera ber, sem ekki espast við 
mótlætið eður andstreymið, eins og vilji hann 


þreyta lög við guð, heldur fyrst og fremst af 


öllu lítillækkar sig undir hans hönd, og tekur 


42 


því, sem að höndum kemur, eins og einhverri 
vísbendingu, eins og einhverju því, sem fyrir 
reynsluna eigi að leiða hann til einhvers lær- 
dóms, hygginda eður framfara í góðu. Áð stand- 
ast reynsluna, er að yfirbugast ekki af henni, 
heldur sigra hana með því, að leggja í hana 
einhverja æðri þýðingu, og gjöra sjer hana svo 
í huganum bærilega, í þeirri vissu von, að hún, 
eins og hvað annað, geti orðið manni að góðu, 
ef menn taki henni rjett og kristilega. Af þessu 
má nú ráða, að sá maður er sæll, sem stenzt 
reynsluna, af því hún verður honum að góðu, 
fullkomnar hann og lagfærir, og gefur honum 
stöðugt tilefni til aðgæzlu á sjálfum sjer og 
vaxandi framfara, svo þó reynsla hans sje með 
því móti, að ytri maðurinn hrörni, þá endur- 
nýjast samt dag frá degi hans innri maður, og 
því get eg ei annað, en ávarpað yður með orð- 
um postulans Jakobs: „Álétið það mesta fagn- 
aðarefni, bræður mínir, þegar þjer ratið í 
ýmislegar raunir ; því reynsla yðar trúar verk- 
ar stöðuglyndi, en stöðuglyndið á að full- 
komna verkið, svo að þjer sjeuð fullkomnir 
og algjörðir, og í engu brest hafið“. Til þess 
eigum vjer að lifa, að vjer reynumst, en reyn- 
ast til þess, að vjer getum fullkomnað verkið, 
áður en dauðinn kemur. a 

Hjer hefur dauðinn gjört enda á því stund- 
lega lífi hinnar reyndu og mæddu merkiskonu, 


45 


Ólafar Snorradóttur. Hún fæddist 29. 
marz 1783, giptist ár 1807, og andaðist þann 
16. þessa mánaðar. Aldur hennar var þá 6l 
ár, og við mann sinn hafði hún lifað saman í 
37 ár. Hún fæddi honum 11 börn; lifa enn 8 


af þeim, og eru 7 af þeim gipt, og hafa þegar 


fjölgað ættum; er afsprengur sá mikill, og mest- 
ur hjer um nes. Þessi kona var í æsku sinni 
talin einn sá beæti kvennkostur hjer í sveit, 
og þó lengra væri farið. Hún var prýðilega 
menntuð, bæði til munns og handa; hannyrðir 
hafði hún lærtí Viðey, hjá Guðrúnu Skúladótt- 
ur, en hjá móður sinni, einhverri hinni beztu 
og mestu konu, nam hún dugnað allan og fagra 
siðprýði. Um dugnað hennar þykir mjer nóg 
að geta þess, að Guðmundur sálugi í Skildinga- 
nesi, tengdafaðir hennar, tók til hans, og vissu 
allir, sem hann þekktu, að honum fannst ei til 
þess, sem lítið var. Hún var á heimili sínu 
einhver mesta dugnaðar-, þrifnaðar- og reglu- 
kona, stjórnsöm og fremur alvarleg; börn sín 
upp ól hún í góðum siðum í aga og umvöndun 
til drottins, leiddi þau með alvörugefni til reglu- 
og iðju-semi, og uppi hjelt yfir höfuð reglu- 
bundnum heimilisháttum. Hún var greind, guð- 
rækin og velþenkjandi, trygg, þar sem hún tók 
því, til dauðans, staðföst í öllu ráðlagi; allt í frá 
æsku var hún eins og frábitin glaðværðum, en 
hneigð fremur til alvöru, má ske þunglyndis. 


#14 


44 


Þegar árin fjölguðu, og hún var farin að þreyt- 
ast, veiktist hún, og leið hún mikil harmkvæli 
af gigt, sem hnýtti bæði hendur og fætur, og 
voru það full 10 ár, sem hún lá í rúminu, og 
gat. ei klæðzt nje að kalla matazt án hjálpar, 
og má geta nærri, að þetta mátti fá því meir 
á hana, sem hún hafði verið meiri dugnaðar- 
kona, og þegar hún aldrei tók á sjer heilli í svo 
langan tíma, þá væru ei undur, þó henni stund- 
um hefði leiðzt lífið, eður vottað til amasemi; 
en. bæði var líún sjálf guðrækin og greind, og þar 
að áuki var henni, bæði-af manni hennar og 
börnum, sýnd staðföst nákvæmni, umbyggja og 
virðing, hvað allt henni ljetti þolinmæðina. En 
þótt hún í mörgu væri farsæl og heppin kona, 
þá var samt þessi: reynsla mikil, sem drottinn 
lagði á hana, en hann gaf henni krapta, til að 
standast reynsluna, og sem búið var að reyna 
hana, hefur hún meðtekið lífsins kórónu, sem 
guð hefur þeim heitið, er hann elska. 

Guð hefur nú tekið hana úr lífsins reynslu- 
skóla, í hverjum hún lengi var búin að mæð. 
ast, og hefur þegar inn leitt hana í hvíldina með 
sínum börnum, „En. þó henni væri betra, að 
fara. hjeðan og vera með Kristi, þá trega hana 
þó ástvínir hennar; ektamakinn tregar sinn látna 
vin, og þá meðhjálp, sem svo lengi hafði með 
honum verið. og með honum staðið, og fætt hon- 
um svo mörg og efnileg börn. En, elskulegi 


45 


vin! verið glaðir hennar, ef ei yðar, vegna, að 
hennar reynsla er á enda, að úr því lífi hennar 
var svo varið, sem það var, svo veitti guð henni 
rólegan og hægan dauða, því líkastan, sem 
hefði hún sofnað út af í yðar faðmi, að hann 
gaf yður að lifa hana, og veita henni alla þá 
alúð og nákvæmni, sem í yðar valdi stóð og 
bezta manni sæmdi; því jafnan höfðuð þjer vel 
með hana farið, og viljað hennar geð stunda; 
þess vegna viljið þjer lofa guð fyrir. hennar 
frelsi, eins og líka fyrir þá aðstoð, sem þjer 
áttuð, þar sem hún var, um ykkar löngu sam- 
búð, samt fyrir allt það, sem drottinn ljet fram 
við ykkur bæði koma. 

Þið, börn hinnar sálugu merkiskonu, hafið 
öll verið henni auðsveip, ræktarsöm og um- 
hyggjusöm. Nú þarfnast hún ei lengur ykkar 
umönnunar, en þið hafið fullnægt fagurri skyldu, 
sem veldur því, að þið: getið þess fremur hugs: 
að ykkur nú við fráfall heiðraðrar móður. Þið 
megið líka, eins og aðrir, viðurkenna, að það 
var miskun guðs, að hann ei lengur vildi láta 
sinn krossberara þjást, heldur tók af henni þá 
þungu byrðina, og inn leiddi hana í sína hvíld. 
Hennar dyggðir sjeu ykkur æ fyrir augum, og 
þið viljið aldrei gleyma-því;sem þið eigið henni 
öll að þakka. 

Guði sje lof fyrir hennar frelsi og lausn 
frá líkama þessa dauða og öllum þjáningum ; 


421 


46 


hún er sæl, því hún hafði staðizt reynsluna. 
Sá, sem sagði: „Komið til mín, allir þjer, 
sem erviðið og þunga eruð þjáðir“, hefur heyrt 
hennar andvarpanir, og tekið hana tilsín. Hún 
fann ei lengur svölun af þessu lífi; nú er hún 
leidd að bökkum mikilla vatna, og frá miklum 
líðunum er hún inn genginn til óendanlegs 
fagnaðar. 

Að lyktum biðjum vjer þig, almáttugi lífs- 
ins og dauðans herra, að þinn friður megi vera 
yfir öllum þeim, sem hjeðan flytjast úr vorri 
sambúð, samt að þú gefir þeim, sem hjer dvelja, 
þinn anda, svo þeir hyggi að sínum vitjunar- 
tíma. Ó, vor guð, lífið er stutt, eilífðin án tak- 
marka, lát ei skammvinnan fagnað spilla fyrir 
oss eilífri dýrðarinnar þyngd; lát þá djúpu raust, 
sem til vor kemar frá gröfum hinna framliðnu, 
minna oss á tímans alvöru, á tímans enda. 
Feður og mæður, vinir og frændur yfirgefa oss, 
en sjertu með oss, faðir, eigum vjer allt. A, 
gef hinum dánu frið, og huggun þeim, sem 
harma; gef þolinmóða biðlund þeim, sem þreyja, 
en veit öllum oss að hugleiða það vjer hljótum 
að deyja. Amen. 


ð 


4 


4 


3. Grafskript. 





S: 


Mjúkur ástfaðmur móðurjarðar 


felur það hjer, sem feigð gat náð, 


Madame Ólafar Snorradóttur: 


hún var fædd 29. marz 1783; 
giptist 4. desember 1807; 
dáin 16. febrúar 1844; 
móðir 11 barna, 


en barnabarna 26. 


Langvinnum kramin gegnd? hún trúlega 


líkams meinum, gefnum skyldum, 
en með þrautgóðu jafnt við heimili, 
þreki sálar megi og maka. 


Hússins móður mörg er skyldukvöð 
ervið, þó ei ytri kraptinn bresti; 


y% Et 


en ef sjúkdóms grandið heilsu lesti, 
sú er hetja, sem þær fyllir glöð. 


Fylling skyldu fús, þó ervið sje, 
dyggð er sönn, en dyggðin hjá sjer geymir 


dýrmæt laun í öðrum sælla heimi, 
sínum vinum sem hún ljet í tje. 


Svo minntist 
elskaðrar ektakonu 


P. G. 














Lbs-Hbs / Íslandssafn 


el 4 


61480 





























A A 


rt 
Í 


Þ eð EA 





